




“Y gain 
a 


| CALAR-GAN 


YN GOSOD ALLAN AM Y 


- DDAWAIN DORCALONUS 


A GYMERODD LE YN 


SUNDERLAND, 


Swydd Durham, Gogledd Lloegr, prydnawn DYDD. 
SADWRN, MEHEFIN 17eg, 1889. _ Darfu ì tua 2,000 
o bobl ymgrynhoi i'r Victoria Hall, yn y dref uchod, i 
weled a chlywed rhyw ddihyrod a ddaethant yno i? 
gyflawni gweithredoedd y diafol (conjwring trisks). Ar 
derfyniad y performance, galwyd ar y plant oeddynt nr 
y gronglwyd nchaf o'r neuadd i lawr i dderbyn rhyw 
deganau bychain fel gwobrwyon, a darfu iddynt frysic 
i lawr; ond, yn anffodus, bolliwyd y drws oedd ym 
arwain allan ar waelod y grisiau, yr hyn a achosodd. 
wasofa ofnadwy, COanlynodd ymdrechfa echrydua— 
y plant yn damsang eu gilydd i farwolaeth, ac yn | 
cwympo un ar y llall, nes collodd dim llai na 194 | 
ohonynt eu bywydau. 





GU anwyl, clywch ar hanes— 

Rhoddwyd prudd-deri bob nn; 
'R'ym yn magu plant yn anwyl 

Ar ein bronau a'n dwy glin ; 
Duw a ŵyr yr holl am danom— 

Pa un a gawn eu dwyn i'r lan ; 
Fe sy'n myn'd â'r bywyd ymaith, 

Fe sy'n rhoddi ar ein rhan. 


Magu plant o bump i ddeuddeg, © 
'Rheiny'n anwyl ac yn llon ; 
Colli wnaethant eu bywydau 
Yn y ddamwain erchyll hon ; 











o 


6 

A'u rhieni sy'n galaru, A 
A'u calonau yn hollti'n nghyd— i 
Gwei'd hwy'n myn'd o'r tŷ mor llawen, 
A chyn pen awr yn myn'd o'r byd. : 


'Roedd rieni'r plant yn feius 
Gadael hwy 1 fyn'd i'r lle, 
Gweled gweithrediadau'r diafol-— 
Llwyr annghofio Brenin Ne'; 
B'le 'roedd holi athrawon ysgol ? 
Dylsent fod yn gwneyd eu rhan ; 
Pan y follt a ga'dd eì thynu 
Y cryfaf yno drechai'r gwan. 


"Roedd y plant mewn 'stafell uchel— 
Gronglwyd nesaf at y nen, 

Pan yn cael eu gwobrau bychain, 
Eu bywyd brau a ddaeth i ben ; 

Rhuthro'r oeddynt am y cyntaf 
Lawr i'r grisiau heb wahardd, 

Collodd eant a pliedwar ugain 
Un-ar-ddeg eu bywyd hardd. 


Drws oedd yno'n anfolltedig, 
Ac 'roedd yno ddyfnder mawr ; 
Cwympo wnaeth yr anwyliaid bychain 
Ar eu gilydd oll ìi lawr; 
Y rhai isaf a fogasant, 
Pwysai'r lleill 'n eu llethu 'r llawr ; 
Caiff yr auoenfl wnaeth y weithred 
Gosb nol cyfraith Prydain Fawr. 





Thomas Wilson yno dystiodd 
Gwel'd yr adyn wrth y gwaith ; 
Yn lle rhoddi'r gwobrau iddynt, 
Eu hyrddio i drac wyddoldeb wnaeth ; 
Arglwydd tirion fyddo'n nodded 
o “Pw. perth'nasau nos a dydd ; 
“. . Nid oes gobaith mwy eu gweled 
'Rochr hyn i'r gwely pridd. 














Re On 7 8 One! 





























v 


cc” 


ee 
<a a 


=e 


The Shocking Catastrophe 


AT SUNDERLAND 
Fl CHILDR EN KILLED. 


A terrible accident occurred at the Victoria Hall, Sunder- 
land, on Saturday, June 17th, 1883. Whilst some 
hundreds of children were coming down from a gallery 
anxious to receive the prizes that had been promised 
them at” the termination of the performance, the door at 
the bottom of the staircase got fixed, and the result was | 
that 191 children were suffccated and crushed to death. 






OME, listen 6o me while I tell you a tale 

Of children whose parents their fate does bewail ; 
To Lay’s grand performance they went blythe and gay, 
Now see them, beloved ones, in Death’s arms they IA ce 
Those dear little children so joyous and free, 
For a penny they went that amusement to see ; 
It was over—they cried in joyous delight, 
““And mother I'll tell we’ve been happy to-night.” 


| 


Those dear little children that evening cried 

For mothers and fathers—together they died ; 
Crushed to death, they altogether have gone, 
How many poor parents for children now mourn. 





The performance was over, then each little dear 
UA prize to receive, ‘‘ I quickly will be there.” 
They hurried and struggled to that fatal door, 
In death’s arms ney fell to, alas, rise no more, 


Serato 






â 


‘The crushing was awful, O! God, what a sight, 
Some eried ‘‘ Mother save me !” that Saturday night ; 
Those dear little victims in death there they fell ; 

Jt makes one’s heart bleed such a story to tell, 


When Graham he saw them, he quickly did cry, 
“Go, get me assistance ’’—to save them he tried ; 
But alas! they had gone to a far better shore, 
— In life their fond parents they'ìl never see more, 
Dead and mangled their bodies he found, 
So gently he laid side by side on the ground, | 
While tears were streaming, his face running down— 
Your loss; darling children, will be felt all around. 
QO God! what a sight it was we witnessed there, 
See mothers and fathers in grief and despair ; 
_*@Q! tell me,” they cried, ‘‘I am frantic and wild— 
_ Have you saved my own darling—my dear little child.” 
I faney I see now amongst that little band 
Those two little girls lying dead hand-in-hand ; 
In life their poor mother they'll never more see, 
She is left to deplore them in great misery. 


Hear that father ery ‘‘I have found her !—that’s one,” 
_ And a little time after, “ Another has gone,” 

_ While.in anguish he was to another one led, 

“God help me,” he cried, “my three children are 
dead’. 

“Such a terrible tale may we never hear more— 

hose poor little chiidren whom hundreds deplore ; 
May their souls rest in glory,” all mothers will ery, 
'** Who at Sunderland such a sad death did die,” 





